| ምስጋና አምልኮ, ምስጋና 


አቤቱ ጌታችን ሆይ ስምህ በምድር ሁሉ ላይ ምንኛ ደንቅ . 
ን ነወ፤ ክብርህን ከሰማያት በላይ ያደረገ። 
መዝሙረ ዳዊት 8፡1. 


አቤቱ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና፥ ለአንተም ፅቃድየሆና 
- የተፈጠሩ ናቸውና ክብርና ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል | ርክ 
እ .. “ር "አሸሼ ሽግ ፡ 1 ር ፡፡ ን 


እግዚአብሔር ኃይሌና ዝማሬዬ ነው፥ እርሱም መድኃኒት ሆነልኝ፤ እርሱ አምላኬ ነው፥ 
ማደሪያውንም አዘጋጀዋለሁ። የአባቴ አምላክ ነው፥ እኔም ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። 
ዘጸአት 15፡2 


አቤቱ አንተ አምላኬ ነህ; ከፍ ከፍ አደርግሃለሁ ስምህንም አመሰግናለሁ; ድንቅ ነገር 
አድርገሃልና; የጥንት ምክርህ ታማኝና እውነት ነው። ኢሳይያስ 25:1 


እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ኃያልም በኃይሉ አይመካ 
ባለጠጋም በሀብቱ አይመካ፤ የሚመካ ግን ስለሚያስተውልና ስለሚያውቅ በዚህ ይመካ። ፤ 
ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ፥ በዚህ 
ደስ ይለኛልና፥ ይላል እግዚአብሔር። ኤርምያስ 9፡23-24 


በዘመኑም ፍጻሜ እኔ ናቡከደነፆር ዓይኖቼን ወደ ሰማይ አነሣሁ፥ አእምሮዬም ወደ እኔ 
ተመለሰ፥ ልዑልንም ባረኩ፥ ግዛቱም የዘላለም ግዛት፥ የእርሱም ግዛት ለዘላለም 
የሚኖረውን አመሰገንሁ፥ አከበርሁትም። መንግሥት ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው፥ 
በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ከንቱ ይቆጠራሉ፤ በሰማይም ሠራዊት በምድርም ላይ 
በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፤ እጁንም የሚከለክል ወይም የሚናገር የለም። ምን 
ታደርጋለህ? አሁንም እኔ ናቡከደነፆር የሰማይን ንጉሥ አመሰግናለው አመሰግነዋለሁ 
አከብራለሁም ሥራውም ሁሉ እወነት መንገዱም ፍርድ ነው፤ በትዕቢት የሚሄዱትንም 
ያዋርዳል። ዳንኤል 4፡34-37 


ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፥ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም 
ሰጠው፤ በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ። 
ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደ ሆነ ይመሰክር ዘንድ 
ነው። ፊልጵስዩስ 2፡9-11 


የዓለም ዳርቻዎች ሁሉ አስበው ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሱ፤ የአሕዛብም ነገዶች ሁሉ 
በፊትህ ይሰግዳሉ። መንግሥት የእግዚአብሔር ነውና፥ እርሱም የአሕዛብ ገዥ ነው። 
መዝሙረ ዳዊት 22፡27-28 


ኃያላን ሆይ፥ ለእግዚአብሔር ስጡ ክብርንና ብርታትን ለእግዚአብሔር ስጡ። 
ለስሙ የሚገባውን ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ፡ በቅድስና ውበት ጌታን አምልኩ። መዝሙረ 
ዳዊት 29:1-2 


ወፍ ክብሬ ዝማሬ ይሰጥህ ዘንድ፥ ዝምም አትበል። አቤቱ አምላኬ ሆይ ለዘላለም 
አመሰግንሃለሁ። መዝሙረ ዳዊት 30:12 


እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እባርከዋለሁ፥ ምስጋናውም ሁልጊዜ በአፌ ነው። ነፍሴ 
በእግዚአብሔር ትምክህታዋን ታደርጋለች ትሐታንም ሰምተው ደስ ይላቸዋል። ጌታን ከእኔ 
ጋር አክብሩት በአንድነትም ስሙን ከፍ ከፍ እናድርግ። እግዚአብሔርን ፈለግሁት እርሱም 
ሰማኝ ከፍርሀቴም ሁሉ አዳነኝ። መዝሙረ ዳዊት 34.1-4 


ምድር ሁሉ፥ ለእግዚአብሔር እልል በሉ። እግዚአብሔርን፡-- በሥራህ ምንኛ የሚያስፈራ 
ነህ፡ በለው። በኃይልህ ብዛት ጠላቶችህ ይገዙልሃል። ምድር ሁሉ ይሰግዱልሃል፥ 
ይዘምሉልሃል፤ ለስምህ ይዘምራሉ። ሴላ መዝሙረ ዳዊት 66፡1-4 


ለእግዚአብሔር ዘምሩ፥ ለስሙም ዘምሩ፤ በሰማያት ላይ የሚቀመጠውን በስሙ ያህን 
አወድሱ በፊቱም ደስ ይበላችሁ። የድሀ አደጎች አባት የመበለቶችም ዳኛ እግዚአብሔር 
በተቀደሰ ማደሪያው ነው። መዝሙረ ዳዊት 68፡4-5 


የእግዚአብሔርን ስም በዝማሬ አመሰግናለሁ፥ በምስጋናም ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። 
መዝሙረ ዳዊት 65:30 


አቤቱ፥ የፈጠርሃቸው አሕዛብ ሁሉ መጥተው በፊትህ ይሰግዳሉ፤ ስምህንም ያከብራል። 
አንተ ታላቅ ነህና ተአምራትንም ታደርጋለህ፤ አንተ ብቻ አምላክ ነህ። 

መዝሙረ ዳዊት 86፡9-10 

ኑ እንስገድ እንስገድም በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ፊት እንንበርከክ። 

መዝሙረ ዳዊት 95:6 


የሕዝብ ወገኖች ሆይ፣ ለእግዚአብሔር ስጡ፣ ክብርንና ብርታትን ለእግዚአብሔር ስጡ። 
ለስሙ የሚገባውን ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ፤ ርባንን አምጡ፥ ወደ አደባባዮቹም 
ግቡ። በቅድስና ክብር እግዚአብሔርን አምልኩ፤ ምድር ሁሉ በፊቱ ፍሩ። 

መዝሙረ ዳዊት ፅ6፡7-9 

ጌታ አምላካችንን ከፍ ከፍ አድርጉት ለእግሩ መረገጫም ስገዱ። እርሱ ቅዱስ ነውና። 
መዝሙረ ዳዊት 65.5 


አንተ አምላኬ ነህ አመሰግንሃለሁ አንተ አምላኬ ነህ ከፍ ከፍ አደርግሃለሁ። ጌታን 
አመስግኑ; ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። መዝሙረ ዳዊት 118፡28-29 

ወደ ቅዱስ መቅደስህ እሰግዳለሁ፥ ስለ ምሕረትህና ስለ እውነትህ ስምህን አመሰግናለሁ፤ 
ከስምህ ሁሉ በላይ ቃልህን ከፍ ከፍ አድርገሃልና። መዝሙረ ዳዊት 1382 


አምላኬ ንጉሥ ሆይ አከብርሃለሁ። ስምህንም ከዘላለም እስከ ዘላለም እባርካለሁ። በየቀኑ 
እባርክሃለሁ; ስምህንም ከዘላለም እስከ ዘላለም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው 
እጅግም የተመሰገነ ነወ፤ ታላቅነቱም የማይመረመር ነው። መዝሙረ ዳዊት 145:1-3 


ጌታን አመስግኑ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን አመስግፒ። በሕይወት ሳለሁ እግዚአብሔርን 
አመሰግነዋለሁ፤ ባለኝ ጊዜም ለአምላኬ እዘምራለሁ። መዝሙረ ዳዊት 146:1-2 
እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። ጌታን አመስግኑ። 

መዝሙረ ዳዊት 150:6 


